નવસાક્ષર સાહિત્યમાલા 


બાપુની વાતો 
ઉમાશંકર જોશી 


ચિત્રકાર 
શાગાન મુખરજી 


110દ.11ત1ક 
ણ્વાઃ સૂતે સજતમ્‌ 


| નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ ઈન્ડિયા 


15814 978-81-237-1127-0 

પહેલી આવૃત્તિ 1994 

પુનર્મુદ્રણ 2018 (શક 1940) 

મૂળ 0 નંદિની જોશી, સ્વાતિ જોશી, 1992 
800૫ 11 ડિત્રાટા (6#/૮/7૦// 

₹ 25.00 

નિયામક, નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ, ઇન્ડિયા 
'નહેરુ ભવન', 5 ઈન્સ્ટીટયૂશનલ એરિયા, ફેઝ-1 
વસંત કુંજ, નવી દિલ્હી-1 10070 દ્વારા પ્રકાશિત 
પ/0પ્/.181116ૉદ્ષ.2૦૫/.11 


ક 


સન 


એક 

એ રાતે અંધારું બહુ જ હતું. મોહન 
અંધારામાં એક્લો જતાં ગભરાય. જમણી 
તરફથી ભૂત આવશે ને ડાબી તરફથી પ્રેત 
આવશે એમ એને લાગ્યા કરે. તેમાં 
અંધારી ઘોર રાત હતી. 

મોહનને અંધારામાં એક 
જવા કરે છે ત્યાં પગ થંભી 
થવા માંડયું. પાસે ઘરની દાઈ 
એણે હસીને પૂછયું, “શું થયું મો 


“મને બીક લાગે છેઃ બાઈ” તેં 
રા 1319.3૧ 1 

રંભા વહાલથી મોહનને માથ પુ હં હેપી ળી 
કહેવા લાગી, “ગભરાય છે શા માટે? અંધારું 


હોય કે ગમે તે હોય, આપણે તો રામનું નામ 


બોલતાં ચાલ્યા જઈએ. વાળ પણ વાંકો ન થાય. 
જને રામનો સંગાથ તેને વળી શો ભય? ' 

રંભાની વાત સાંભળીને મોહન તરત 
આગળ વધ્યો. એની જીભે રામનું નામ રમતું 
હતું. એને હવે કશાનો ડર ન હતો. 

એ દિવસથી મોહનના મનમાંથી ડર જતો 
રહ્યો. કદીયે એ પોતાને એક્લો ન માનતો. એને 
વિશ્વાસ હતો કે જ્યાં સુધી એની સાથે 
ત્યાં સુધી એને કોઈ કાંઈ કરી 

ત્યારથી રામનામ એનો 
ગયું. એટલે સુધી કે જિંદગી 
રામનું નામ એની જીભ પર હે 


બે 1301.11361 


મોહન સ્વભાવથી બહુ જા શરમાળ હેવ) તત 
જવો નિશાળ છૂટવાનો ઘંટ વાગે કે તરત દફતર 
સમેટીને ઘર તરફ ભાગે. બીજા છોકરાઓ 


અ 


5 


આખે રસ્તે દોસ્તદારો સાથે ગપ્પાં મારતા ચાલે. 
કોઈ રમવા માટે રસ્તે રોકાય, કોઈ કાંઈ 
ખાવાપીવા. પણ મોહન તો ન આમ જુએ ન 
તેમ. એને એમ કે કોઈ મારી મશ્કરી કરશે તો ! 

એક વાર નિશાળમાં ઇન્સ્પેક્ટર આવ્યા. 
એમણે વિદ્યાર્થીઓને પાંચ અંગ્રેજી શબ્દો 
લખાવ્યા. મોહને બીજા બધા શબ્દો તો બરોબર 
લખ્યા, પણ “કેટલ્‌' શબ્દની 


લખી. શિક્ષકે એ જોયું. એ ક 


નજર ચુકાવીને બૂટની અણી મારી મોહનને 

ચેતવ્યો. અને પાસેના છોકરાની સ્લેટમાંથી 

નકલ કરવા ઇશારો કર્યો. પણ મોહન સમજે 

તો ને? બધા છોકરાઓના પાંચે શબ્દ સાચા 

પડયા. એકલા મોહનભાઈ ઠોઠ ઠર્યા. 
ઇન્સ્પેક્ટર ચાલ્યા ગયા પછી શિક્ષક મોહન 

પર ચિડાયા. એમણે કહ્યું, “મેં તો ઈશારો કર્યો 

હતો કે પાસેવાળા છોકરાની સ્લેટ 

કરી લે. નકલ કરતાં પણ ન 
છોકરાઓ ખૂબ હસ્યા. 
મોહન ધેર જવા નીક 

દુઃખ ન હતું. એ જા ણતો હ 

છે તે બરોબર છે. એના મનમાં દુઃ 


એ વાતનું હતું કે શિક્ષકે આત્તે 13 વા 
એમનું કામ તો ચોરી કસ સાન 
ત્રણ દ્વાઃપત 


ગાંધીજી દક્ષિણ આડ્ટિકામાં હતા ત્યારે ત્યાં 
એમણે ફિનિક્સમાં આશ્રમ સ્થાપ્યો. 


8 


આશ્રમમાં બાળકોને માટે નિશાળ ખોલવામાં 
આવી. બાપુ પોતાની રીતે બાળકોને કેળવણી 
આપવા માગતા હતા. શાળાઓમાં જે રીતે 
પરીક્ષાઓમાં નંબર આપવામાં આવતા હતા તે 
એમને પસંદ ન હતું. આશ્રમની શાળામાં 
બાળકોને ખરી કેળવણી મળે, તેમનું જ્ઞાન વધે 
અને સારી ટેવો પડે એની ઉપર એમની નજર 
રહેતી. 

પરીક્ષામાં ગુણ આપવા 
આગવી જ હતી. બધાં બ 
જાતના સવાલ પૂછે. બાળ 
વર્ગનાં હોય. અને તેમ છતાં 
જવાબો લખ્યા હોય એને ઓ 


તેઓ વધુ ગુણ આપે. વિધિનો] 
રીત એમને સમજાતી નહીં"સાશ જૂવોબૉવ) તપ 


લખનારાં બાળકો પોતાને ઓછા ગુણ મળવાનું 
કારણ પૂછવા લાગ્યાં. 


મિ 


180 11 


111 |. [.'% 


જ 


ર 2 ઝે 
કે 1) ૫ 
અ ૨ 


ડે 
પ 


એ. 


બાપુએ એમને સમજાવ્યું : “મારે એ નથી 
બતાવવું કે રામથી શ્યામ વધુ હોશિયાર છે. એ 
ગણતરીએ હું ગુણ આપતો પણ નથી. મારે તો 
એ જોવું છે કે દરેક બાળક પહેલાં જ્યાં હતો 
ત્યાંથી ખરેખર કેટલો આગળ વધ્યો છે? એ 
કેટલું વધારે શીખ્યો છે? હોશિયાર છોકરો ઠોઠ 
છોકરાની સાથે પોતાને સરખાવ્યા કરે અને 
ગુમાન કરતો ફરે તો એની બુદ્ધિ બુઠ્ઠી ય. 
ઘમંડને લીધે ભણવામાં મહેન 
એને નહીં લાગે. જે વધુ મહે 
ચીવટથી કામ કરે છે તે જ અ 
એને હું વધારે ગુણ આપું છું. 

વધારે ગુણ મેળવનાર વિદ્ય 


બરોબર નજર રાખતા હ 9] ળ તેં 
કે નહીં તેનો પૂરો ખ્યાલો ળો! , 
મળવાથી એ ફૂલાતો ફરે એમૉં'એતું સુવેળળવત્તમ 
આ વાત તેના મન પર એ ઠસાવતા. અને જ 

ઓછો હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોય તે એક વખત 


ર. 


ભલે ઓછા ગુણ લાવ્યો, પણ પછી મહેનત 
કરીને વધુ ગુણ લાવે તો બાપુ એને વહાલથી 
શાબાશી આપતા. 


ક 


ચાર 

ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકામાં જોહાનિ- 
સબર્ગમાં વકીલાત કરતા હતા ત્યારની વાત છે. 
ઘરથી એઓફિસ ત્રણ માઈલ 
ગાંધીજીના સૌથી મોટા દીકરા 
તેર વર્ષના હતા. એક વારગાં 
પોલાકે મણિલાલને ઓફિસ 
આવવાનું કહેલું. મણિલાલ 
શ્રી પોલાકે પુસ્તક માગ્યું ત્યારે મ 


આવ્યું. વાત ગાંધીજી જે 
મણિલાલને બોલાવી 

દઢતાથી કહ્યું, “બેટા, હું જા ણક કડ 
છે અને રસ્તો સૂમસામ છે. આવતાંજતાં છ ં 


માઈલ થાય. પણ તેં પોલાક સાહેબનું પુસ્તક 


12 


લાવવા કબૂલ્યું હતું એટલે અત્યારે જ જઈને 
લઈ આવ.” 

બાપુનો આદેશ સાંભળીને ઘરનાં સૌ 
વિમાસણમાં પડી ગયાં. આ તે કેવી કઠોર 
સજા |! કયાં નાનકડો છોકરો ને કયાં અંધારી 
રાત અને વિકટ રસ્તો ? છોકરો ભૂલી ગયો તે 
એમાં શું થઈ ગયું ? પુસ્તક કાલે લઈ અવાશે. 
આ વિચાર સૌના મનમાં 
બોલવાની કોઈની હિમત ન ચા 
હતાં કે બાપુ જે વાત એક 
વજલેપ બની જા ય છે. “ક 

ક્લ્યાણભાઈએ ચુપકીદી તો 
કરી. એમણે કહ્યું, “હું પુસ્તક લઈ 

બાપુએ ધીમેથી પુંવ 9, 1106] 
દઢતાથી કહ્યું, “લાવવા કબુ્યુ,. હ તેડવત્તન 
મણિલાલે.” 

કલ્યાણજીએ કહ્યું, “ભલે, તો મણિલાલ 
જાય. પણ એની સાથે મને જવા દો.” 


13 


અ. "જ પ-૨૨ 


ન્સ 


્્ે 


બાપુ માની ગયા. 

મણિલાલ કલ્યાણજીની સાથે ગયો અને 
પુસ્તક લાવીને શ્રી પોલાકને આપ્યું. 

બાપુ પુષ્પથીયે કોમળ અને વજથીયે કઠોર 
હતા. મણિલાલે જે કામ કરવાનું કબૂલ્યું હતું તે 
એમણે તેની પાસે પાર પડાવ્યું. 


પાંચ 

મુંબઈમાં કોંગ્રેસનું સંમેલ 
ગાંધીજી તાજા જ આડ્ફિકા 
હતા. કાકાસાહેબ કાલેલકર 
જઈ એમને કામમાં મદદ કરતા. 


એક દિવસ ગાંધીજી ટેબલુની 
કશુંક શોધી રહ્યા હતા. એવ 0100 
કાકાસાહેબે પૂછયું, “શું શોધો છીણ ભાસ 2 

બાપુએ કહ્યું : “મારો પેન્સિલ ખોવાઈ છે. 
નાનકડી છે.” 


એક પેન્સિલની પાછળ બાપુ સમય ખોઈ 
રહ્યા હતા. હેરાન થઈ રહ્યા હતા. કાકાસાહેબને 
થયું કે બાપુનો સમય કીમતી છે. એમણે 
પોતાના ગજવામાંની પેન્સિલ બાપુ આગળ 
ધરી. 

“નહીં, નહીં, મારી એ નાની પેન્સિલ જ 
મારે જોઈએ.” બાપુ બાળકની પેઠે હઠ લઈ 
બેઠા. 

કાકાસાહેબ કહ્યું, “અત્યારે 
રાખો. આપની પેર્સિલ 
આપીશ. એ શોધવામાં નાહ 
બગડે છે.” 

બાપુએ કહ્યું, “એ નાનકડી 
માટે બહુ કીમતી છે. તમને 91: જોબ તેં 
એ પેન્સિલ મને પસે સર ડો 
દીકરા પાસેથી મળી છે. કેટલા પ્રેશભી અણ એવ ના 
પેન્સિલ આપી હતી !મારાથી એ કેમ ખોવાય? 
એ બાળકના પ્રેમની એ નિશાની છે.” 


16 


કાકાસાહેબ પછી આગળ કશું ન બોલ્યા. 
એમણે જોયું કે કંઈ પણ કહેવું નકામુ હતું. એ 
પણ ગાંધીજીની સાથે પેન્સિલ શોધવા લાગ્યા. 
છેવટે જડી. કાકાસાહેબે જોયું તો પેન્સિલનો 
એ ટુકડો બે ઇંચથી પણ નાનો હતો. પેન્સિલ 
જડી એટલે ગાંધીજીખુશ થયા. એ કાંઈ મામૂલી 
પેન્સિલ ઓછી હતી ? એ એક નાના બાળકના 
પ્યારની નિશાની હતી. બાળકોનો પ્ર 
માટે મહામૂલો હતો. 


છ 

બાપુને મળવા ઘણાં બાળ 
દિવસ એક નાનકડા બાળકને 
જોઈને બહુ દુઃખ થયું. આઇડી 
શરીર ઉપર પહેરણ ક પણ્‌ 
પૂછયા વગર રહેવાયું નહીં, 
પહેરણ કેમ પહેરતા નથી ?” 

બાપુએ બાળકને વહાલથી કહ્યું, “મારી 


17 


પાસે પૈસા કયાં છે? હું તો બહુ ગરીબ માણસ 
છું. પહેરણને માટે પૈસા કયાંથી લાવું ?” 
બાળકનું દિલ પીગળી ગયું. એણે કહ્યું, 
“મારી માને સીવતાં આવડે છે. જુઓને, મારાં 
આ બધાં કપડાં એણે જ સીવ્યાં છે. હું મારી ૬ 


શ. જ 


| 


જા જ હં 


ડુ 


માને કહીશ. એ તમને પહેરણ સીવી આપશે. 
પછી તો પહેરશોને?” 

બાપુએ પૂછયું, “તારી મા કેટલાં પહેરણ 
સીવી આપશે?” 

બાળકે કહ્યું, “તમારે કેટલાં જોઈએ ? એક, 


બે, ત્રણ. . .? જેટલાં માગશો એટલાં સીવી 
આપશે.” 
બાપુ વિચારમાં પડી ગયા. પછી બોલ્યા, “હું 
કાંઈ એક્લો ઓછો છું ? મારા એક્લાથી પહેરણ 
શી રીતે પહેરાય?” 
બાળકે પૂછયું, “પણ કેટલાં પહેરણથી 
તમારું કામ ચાલે? હું મા પાસેથી એટલાં 
પહેરણ સિવડાવી લાવીશ. કહોને 
કેટલાં પહેરણ જોઈએ. ?” 
બાપુએ બાળકને સમજા 
ચાળીસ કરોડ ભાઈભાંડુ છે. 
બધાંનાં શરીર પર કપડાં નહીં હો 
શી રીતે પહેરવાનો? બોલ, 
બધાંને માટે સીવી ર કલ: 
બાળકના મોં તરફ જોઈ રહ્યા 
પડી ગયો. ચાળીસ કરોડ ભાઈભોંડુ ! 
છે એ બરોબર છે. જ્યાં સુધી એ સૌનાં મુ લ 
પર પહેરણ ન હોય ત્યાં સુધી એ પોતે શી રીતે. 


20 


પહેરે? બાપુ સૌથી મોટા છે; સૌના બાપુ છે. 
ભોળા બાળકની સમજમાં આવ્યું કે આખો દેશ 
એ બાપુનો પરિવાર છે. દરેક દેશવાસી એમનો 
ભાંડુ છે. એ સૌના સાથી, સૌના દોસ્ત છે. એક 
પહેરણથી ઓછું જ એમનું કામ ચાલવાનું 
હતું ! 


સાત 


એક દિવસ યરવડા જેલમાં 
વાતમાં સરદાર વક્લભભ 
“સંધર્યો સાપ પણ કામનો. 
ટેકામાં એમણે એક વાર્તા કર્હ 
એક ડોસીને ત્યાં સાપ જ્તીક 
બુમરાણ મચાવી મે કજ દોડી ત] ; 
આવ્યાં. બધાંએ મળીને સાપને મારો નાખ્યો 
અને પછી પોતપોતાને ઘેરે ચોલ્યા ગયો. 
ડોસીએ સાપને દૂર નાખી આવવાને બદલે 
ઘરના છાપરા પર નાખી દીધો. 


21 


૧1 
* 


નક 


ડે 
ને 
સ્ક 


! 
|| 


હવે એવું બન્યું કે આકાશમાં ઊડતી એક 
સમડીએ એ સાપને જોયો. કયાંકથી એ 
મોતીનો હાર ઉપાડી લાવી હતી તે એના મોંમાં 
હતો. એણે હાર ફેંકી દીધો અને સાપને ઉપાડીને 
ઊડી ગઈ. ડોસીએ છાપરા પર ચળકચળક થતી 
વસ્તુ જોઈ. વાંસડો લઈ સેરવીને ઉતારી. જુએ 
છે તો મોતીનો હાર. ડોસીની ખુશાલીનો પાર 


સરદાર વક્લભભાઈએ 
મારવાની હિમત ન મે ૬ ક્ર પ્ર તે] 
કરવાનો જીવ પણ ન ચાલેઝટલેખ્ખે 


રહ્યો નહીં. સાપ સંઘર્યો તો ડોસીને હારુ,સુળ્યો. 
બાપુએ પોતાની વાર્તા 

સંભળાવી. ત 
એક વાણિયાને ત્યાં સા 

મારનાર કોઈ ન મળે. વા 

ઢાંકયો. રાતે ચોર આવ્યો. વધેલો યી કાઈ) ભગ 

કીમતી વસ્તુ સંતાડી રાખી હશે એમ માની 

ઉઘાડવા ગયો ત્યાં સાપ કરડયો. આવ્યો હતો 


23 


ચોરી કરવા, અને એનો જીવ જોખમમાં આવી 
પડયો. 


આઠ 

ચરખાસંઘ માટે પૈસા ઉઘરાવવા ગાંધીજી 
એક ગામથી બીજ ગામ, એક શહેરથી બીજ 
શહેર યાત્રા કરી રહ્યા હતા. 


ઓરિસ્સામાં એમનું ભ્રમણ ચાલતું હતું. 
એક સભામાં એમણે ભાષણ કર્યું. ભાષણ પૂરું 
થયું ત્યાં એક અત્યંત ઘરડી બાઈ ઊઠીને એમની 
પાસે આવી. એના વાળ સફેદ પૂણી જેવા હતા. 
કમ્મર વાંકી વળી ગઈ હતી. ડોસીની દશા 
ચીંથરેહાલ હતી. સ્વયંસેવકોએ એને ગાંધીજી 
પાસે જતાં રોકી, પણ ઝઘડીને એ બાપુ પાસે 
આવી પહોંચી. 


“આપનાં દર્શન કરવાં છે,” કહીને એ 
ગાંધીજીને પગે લાગી. પછી એણે એની 
ઓટીમાંથી એક અધેલો કાઢીને ગાંધીજીના 


પગ આગળ મૂકયો. પછી શાંતિથી એ ચાલી 
ઓટીમાં ખોસી દીધો. 
તેમણે અધેલાની ઉઘરાણી ક 

“ચરખાસંઘના હજારો રિસ 

રૂપિયાથી વધારે છે. માણસ પાસે લાખો હોય 


ગઈ. 
ચરખાસંઘનો બધો હિસાબ શેઠ કે 
કરી દઈએ.” ર 
'ચરખાસંધના હત વ) (ત ] 
છું. આ અધેલા અંગે આપને યાં 
નથી બેસતો?” ] 
26 


ગાંધીજીએ અધેલો ઉઠાવીને પોતાની 
બજા જ રાખતા હતા. તેઓ પાસને 
પણ બાપુ આપે તો ને? જી ર 
જમનાલાલજીએ હસીને 
ગાંધીજીએ કહ્યું, “આ અધેલો તો હજારો 
રડ 
1 


શ 


જોં 


સિગાર નનઇતસિણસણનાણણઇ સળઇ નતાઇઇઆનનુસભણઇઇનાઇના-સસણણઇકાનનાનનાગનાઇઇઇણઇાણ 


અને એમાંથી હજાર -બે હજર આપી દેએમાં 
મોટી વાત નથી. પણ એ ઘરડી, ગરીબ, 
ચીંથરેહાલ બાઈની તો કદાચ આ અધેલો જ 
કુલ પૂંજી હશે. એણે તો પોતાનું સર્વસ્વ આપી 
દીધું. કેટલો ઉદાર જીવ હશે એ !તેથી તેનો આ 
અધેલો તો મારે મન કરોડો કરતાં વધારે છે.” 


નવ 


નોઆખાલીની વાત 
મુસલમાનો વચ્ચે હુહ્લડો 
લોકોનાં હૈયાંમાં આગ સળ 
બુઝાવવા ગાંધીજી પગપાળા 
હતા. સવારે એક ગામથી નીકળત 


વાગતાં તો બીજ ગા જ્તિ તં 
પહોંચીને પહેલાં તખ કડો 
પતાવી લેતા. તે પછી સ્નાન ક નર ધં 
વખતે પગ સાફ કરવા માટે એ એક ખરબચડો 
પથ્થર વાપરતા. એ પથ્થર વરસો પહેલાં 


27 


જ 


મીરાંબહેને એમને આપ્યો હતો. બાપુએ એને 
બહુ સાચવીને રાખ્યો હતો. એ જ્યાં જતા, ત્યાં 
એ પથ્થર પણ સાથે હોય જ. 

બાપુ એક ગામે પહોંચ્યા. નાહવાની તૈયારી 
કરતાં મનુબહેને જોયું તો પથ્થર ન મળે. બહુ 
શોધ્યો, પણ મળ્યો નહીં. બાપુને એણે વાત 
કરી. કાલે જે વણકરને ધેર રહ્યા હતા ત્યાં રહી 
ગયો હોવો જોઈએ. હવે? 

બાપુ થોડી વાર વિચારમાં 
બોલ્યા, “એ પથ્થર તું જાતે 
ું એક્લી જ જા. એક વ 


એટલે બીજી વખત ભૂલ નર્હ 
મનુબહેને પૂછયું, “કોઈ 1) 
લઈ જાઉ?” 1301. 1 6 


બાપુએ સામેથી પૂછી, મ? 

મનું મૂંગી રહી ગઈ. કહી નેકી ન પી 
જતાં ડર લાગે છે. નોઆખાલીમાં નાળિયેરી 
અને સોપારીનાં વન. અજા ણ્યો માણસ ભૂલો 


28 


ઝકૂ-- 


#ઝડ*7-2--... 


લ ૨2 
રે 
ક સે 
ટ હ 
ર 
સ્ષ્પ્ષ્૩૨૧ 


તક 


જ પડી જાય. વળી મનુની ઉંમર એ વખતે 
૧૫-૧૬ વરસની હતી. કદી કયાંય એકલી ગઈ 
ન હતી. પણ બાપુના, “કેમ”નો જવાબ 
એનાથી આપી શકાયો નહીં. 

જ રસ્તે બધાં આવ્યાં હતાં તે રસ્તે એ 
નીકળી પડી. પગલાંની નિશાનીએ એ પેલા 
ગામે પહોંચી ગઈ.વણકરનું ઘર પણ મળી ગયું. 
એ ઘરમાં એક ડોસી રહેતી હતી. એણે 
જોતાં જ ઓળખી લીધી. બા 
ઘરમાં કાલે રહી હતી તે જ 
બહુ સ્નેહથી મનુનું સ્વાગત 
જોવા જવા હતા. એક તો 
બીજી આટલી લાંબી પગપા 
ડોસીમાને પોતાના હેઝ ઝે લ 
માજીને શી ખબર કે પથ્થકેનો. દેગ] ની 
અણમોલ હશે. એમણે તો 
કયાંક પધરાવી દીધો હતો. બંને મળીને ડી 
લાગ્યાં. સદ્ભાગ્યે પથ્થર હાથ લાગ્યો. મનુના 


30 


આનંદનો પાર ન રહ્યો. 


સવારે સાડા સાત વાગ્યે મનુ મુકામ પરથી 
નીકળી હતી.પાછી આવી ત્યારે એકવાગી ગયો 
હતો. પંદર માઈલ ચાલવું પડયું હતું. થાકીને 
લોથપોથ થઈ ગઈ હતી. ભૂખ પણ કકડીને 
લાગી હતી. રીસ હજી ઊતરી ન હતી. સીધી 
બાપુ પાસે પહોંચી અને એમના ખોળામાં 
પથ્થર મૂકીને રડી પડી. 

બાપુએ પ્યારથી કહ્યું, “આ 
આજે તારી ખૂબ કસોટી થ 
પથ્થર પચીસ વરસથી મારો 
હોઉં કે મહેલમાં, એ સદા મા 
છે. આવા પથરા ઘણા મ 


રી 
વામ સવક] 
મનુએ કહ્યું, “બાપુજી, મડી ભલેકોનસુંજ ભ” 


નામ સાચા દિલથી લીધું હોય તો તે આજે.” 
બાપુએ કહ્યું, “મારે સ્રીઓને નીડર 


૩1 


બનાવવી છે. આજે કસોટી તારી એક્લીની ન 
હતી, ખરું પૂછે તો મારી પણ હતી.” મનુ કાંઈ 
બોલી નહીં. પણ મનોમન એ સમજી જરૂર 
હશે કે બાપુની શીખવવાની રીત બિલકુલ 
અનોખી હતી. 


11૯ત તા: ર૨1₹110 7૦55 93. 1.ત., 01તા1લ 01 હ5ટ-1, પંપ ઝિટાં11-110020 


